WicipediA 


Telugu 


Iaith Ddrafidaidd a siaredir yn rhanbarth Andhra Pradesh 
yn India yw Telugu (Telugu: öejofb). Hi yw'r iaith â'r 
nifer trydydd fwyaf o siaradwyr yn India ydyw, ar ôl 
Hindi a Bengaleg, ac mae'n un o'r 29 iaith swyddogol yn y 
wlad. 


. *>■ Argraffiad Telugu Wicipedia, y 
gwyddoniadur rhydd 


Telugu (Sewẃ) 

Siaredir yn: 

India, 

Parth: 

De Asia 

Cyfanswm 0 
siaradwyr: 

76 miliwn fel iaith gyntaf, 
cyfanswm 0 86.1 milliwn 

Safle yn ôl 

nifer 

siaradwyr: 

13 

Achrestr 

Drafidaidd 

ieithyddol: 

Telugu 

Stal 

tws swyddogol 

laith 

swyddogol 

yn: 

India 

Rheolir gan: 



Codau iaith 

ISO 639-1 

te 

ISO 639-2 

tel 

ISO 639-3 

tel 

Gweler hefyc 

: laith - Rhestr ieithoedd 


Wiciadur 

I ijcíijI • f 


Chwiliwch am Telugu 
yn Wiciadur. 



Egìnyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.Org/w/ 


index.php?title=Telugu&action=edit). 


Wedi dod 0 "https://cy.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Telugu&oldid=10294213" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 9 Mai 2020, am 17:02. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 












































